
Hanes, Cyffes, Achwyniud, Anerchiad, 
a Dÿmuniad 


Y NEGROES 


ŵan SOIOMOI ®UTRY, 


(Tad yr hwn oedd Gaethwas.) 


“ Onid dyma yr ympryd a ddewisais ? datod rhwymau 
anwiredd, tynu ymaith fetchiau trymion, a gollwng y rhai 
gorthrymedig yn rhyddion, a thori o honoch bob iau, onid 
tori dy fara i’r newynog, a dwyn o honot y crwydriaid i 
dy? a phan welych noeth, ei ddiladu: ac nad ymguddiech 
oddiwrth dy gnawd dy hun ?” Esay 58. 6, 7. 


Nafydded i neb argraff'u y Gân hon heb gena 
yr Awdwr. 


Ar y Dôn “ Anhawdd Ymadael. 


ISOED clod i'r Iesu yn oes oesoedd ; 
Sy’n llywodraethu yr holl fydoedd, 
Aru fod gobaitli gael yr awrhon 
Bdwyn yn rhydd y Negroes duon. 






2 


2 ’Rhai’n sy’n cael eu gwasgu’n galed, 
Ddydd a nos, dan iau caethiwed ; 

Ond gwawrio mae y dydd heh oedi 
Y h’ant yn rhydd dan faner Iesu. 

3 O! diolch fyth i’r mwyn írytaniaid, 

Chwi fu’r achos o’n hymwared ; 

Cyn clywed sain efèngyl Iesu 

Yn mro marwolaeth ’r oe‘m yn cysgu. 

4 Rlio’f hanes i chwi y modd creulon 
Yr oe’nt yntrin y Negroes tlodion, 

Heb ddangos ffafr mwy nâ bwystfil; 

Clod am y dydd caed sain efengyl. 

5 Pan ddaeth gyntaf y Cenadon 
Draw i wlad yr Indiaid duon, 

Trwy fentro dros y dwfn gefnfor 
A pherlau’r groes i ni yn drysor. 

6 Ni wyddem ni am iechawdwriaeth, 

Ond cysgu’r oe’m yn môr marwolaeth, 

Heb wybod dim am dde nac aswy, 

Na chwaith am ddydd y farn ofnadwy. 

7 Yn cael ein gwerthu fel ’nifeiliaid, 

A ninnau’n wirion fel wyn defaid, 

Yn gadael byth ein mamau tirion, 

Wedi’n gwerthu i feistriaid ereulon. 

8 Iau osodent am ein gyddfau, 

Tel maent yn Lloegr i geffylau, 

I drin y tir, a phob caledi, 

Heb ddangos mymryn o dosturi. 

9 Os gwnaethem unwaith ddim ond achwyn, 
Y íflangell drom a gaem yn sydyn, 

Nes byddai’r cnawd yn ddarnau’n syrthio, 
A rhai yn marw dan ei dwyio. 


3 


10 Ni chai’r henaint ddimjtrugaredd, 

Mwy nâ’r ieuaingc un ymgeledd, 

Ond ein trin yr oedd ein meistriaid 
Fel pe buasem gwn neu fleiddiaid. 

11 Ni chaem unwaitli gyfeillachu 
A dyn gwýn, ar unrhyw gyfri’, 
Nachlywed son am Grist ein Ceidwad, 
Fel pe buasem heb un enaid. 

12 Pan ddaeth Cenadon anwyl Iesu 
Drosodd gyntaf i bregethu, 

A son am Geidwad a fu farw 
Dros y Negroes du i’w cadw, 

13 Yr oe’m dan wylo a rhyfeddu 

Yn awr yn ddirfawr yn mawr synu: 

Wel, clodydd byth i’r Arglwydd tirion, 
Erioed am gofio’r Negroes duon. 

14 Ni gawsom glywed fod llwyr olchfa 
I’r dua’ a gaed yn ngwaed Calfaria; 

Yn awr profasom hyfryd wleddoedd 

Sy i’w eael yn mynydd Duw y lluoedd. 

15 Ni gawsom brofi Duw a’i ddomau 
Yn dda mewn myrdd o gyfyngderau, 

Pan yn dyoddef cur a lludded 
Oddiar ddwylaw’n meistri caled. 

16 Ein meistri’n fuan aeth i ofni 
Y cawsem ormod o oleuni; 

Sef, trwy’r efengyl gael gwybodaeth 
Mai caled ydoedd ein gwasanaeth. 

17 Yn awr eodasant erledigaeth, 

Ni gawsom ddyoddef pob rhyw driniaeth, 
O dan eu dwylaw, ’roedd yn hynod, 

Ithai yn marw bob diwrnod. 


lííî 


4 



18 Ein Çenadon anwyl liawddgar 

A roisant hwy yti rhwym mewn carchar s 
Gan ddwyn arnynt ryw gam achwyn, 
Ond methwyd tystio dim i’w lierbyn. 

19 Dystrywiwyd hefyd ein capelydd, ^ 
Lle’n eyfarfod ’ro’em â’n gilydd, ^ 
Gan ein gosod ar wasgarfa, 

Dyma fel yr ydym yma. 

Ní sj 

20 Ni ehawn gymmaint a gweddio ^ 

Yn eu clyw, rhag cael ein llarpio; ^ , 

Ond clod i’r hwn a fedr wrando 

Ar ochenaid calon Negro. 

V* 

21 Dyma fel yr y’m yr awrhon, . 

^ Am hyny, O, ein brodyr gwynion, ^ 

Danfonwch i ni hob cynnorthwy, ^ 
I’n dwyn ni maes o hyn o adwy. 

aJ t 

22 Fe gaiff y negro’ch gweled etto, 

Gan gann’n uchel a chydseinio ^ 
Clod i‘r hwn ddaeth i‘n gwaredu, 

Pán yn gprwedd mewn trueni. 

84 Er bod.ein crwyn ni ‘nawrmor ddued, 
Na fyddfed cywilydd i ein gweled, 

Yr y‘m yn awr yn cyd-weddio ^ ^ 
Am i Dduw a e i air i lwyddo. c. 

24 A gweddio ‘nawr yn awdurdodol, 

Er tori‘n chwilfriw rwystrau dynol, 

Fel ho‘r Iesu gael y goron, 

A ninnau'r Caethion du yn rhyddion. 


ÄryreiJfwyd, gan J. a íì. Jenkins, Caerdydd. 



